ameiningin. 

Hánudarrit til stuðninr/s kirkju og kristindómi ísleudingo. 
gefiff út af hinu ev. lút. kirkjufélagi ísl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN njAliNASON. 


17. árg^ W IMNIPEG . NÓVEMBER 1902. nr. 9. 


Náðin og sannleikrinn. 

Sálmr eftir séra Valdemar Briem, 
út af Jóh. 1, 17. 

(Lag: Andinn guðs lifanda’, af himnanna hæð.) 

1. Ein veit eg systkin svo inndæl og blíö, 
aldrei þau samvistum skilja, 

komin af himnum til hjálpræðis lýð; 
heiminum líkna þau vilja. 

Hver eru systkin þau sífellt þráö ? 
Sannleikr annað, en hitt er náð. 

2. Allt eins og hitinn og ljósið um láð 
lifa þau saman hér bæði, 

birtandi sannleikr, blíðkandi náð, 
blessuð oss fœrandi gceði. 

Eldrinn hita og ljós oss ljær, 
lausnarinn sannleik og náð oss fær. 

3. Viljir þú eilífa sannleikann sjá, 
svölun þú náðar skalt reyna. 

Blessaða náðina’ ef fýsir þig fá, 
feril þræð sannleikans hreina. 








i3ó 


Lýsi þér sannleikr líknar braut, 
leiði þig náðin í sannleiks skaut. 

4. Hver gefr sannleika ? hver gefr náð ? 
hver gefr lífið hið sanna ? 

Varmann og birtuna breiðir um láð 
blessaði frelsarinn manna. 

Fylling guðs sannleika flytr hann, 
fylling guðs náðar við sérhvern mann. 


Hvernig stóð á því, að múrar Jeríkó- 
borgar hrundu? 

Eftir dr. H. Clay Trumbull, 

ritstjóra blaðsins Sunday School Tiines . 

Kraftaverk þau, sem frá er sagt í biblíunni, hafa það sér- 
kenni við sig, að þótt þau sé yfirnáttúrleg, eru þau þó ekki 
ónáttúrleg. í því tilliti stingr þeim algjörlega í stúf við töfra- 
undr þau, sem fyrir koma í austrlenzkum æfintýrum. Guð 
notar náttúruöflin, þótt hann við notkan og stjórn þeirra beiti 
krafti þeim, sem er óvanalegr og sérstaks eðlis. Hann gjörir 
það þá er honurn gott þykir til þess að hafa það fram, er 
hann vill. Þannig er það í sögu þeirri, sem nú er um að 
rœða. Að hrun Jeríkóborgar-múra hafi verið guðlegt krafta- 
verk er ekki að efa. Engu að síðr er eðlilegt, að spurt sé: 
Stendr ekki hrun múranna og það að borgin svo var unnin af 
ísraelsmönnum í sambandi við það, hvernig á stóð þar á 
staðnum, og fyrirmæli þau, sem þeir fengu um það, hvað 
þeir skyldi gjöra meðan á umsát borgarinnar stóð ? 

í sex daga hvern eftir annan gekk hinn fjölmenni her 
ísraelslýðs hringinn í kring um borgina í samfelldri, reglu- 
bundinni fylking. Og á sjöunda deginum var slík hringganga 
marg-endrtekin af gjörvöllum fólksskaranum. Og tafarlaust 
þar á eftir œptu hermennirnir allir eins og með einum munni 
óp mikið. Hvort myndi það, að múrar hinnar dœmdu borg- 
ar tóku að riða og hrundu síðan niðr, ekki að einhverju leyti 


Ijí 


hafa átt rót sína aö rekja til þess alls, er á undan var gengið ? 
Hvort myndi allt þetta, sem hér fór fram beint eftir boSi 
drottins, a 5 eins hafa átt aö vera til sýnis frammi fyrir augum 
lýðs drottins og óvina hans ? Er ekki eðlilegt að líta svo á 
eftir því, sem menn á vorri tíð þekkja til, að náttúru-öflunum 
hafi hér verið beitt til þess á eðlilegan og óyggjanda hátt að 
koma því til leiðar, sem fram kom ? 

Allir kannast við það, að það muni geta haft meir en 
lítil áhrif á það eða það mannvirki, komið því til að titra meir 
eða minna, jafnvel svo mikið, að því sé hætta búin, ef fjöl- 
mennr her gengr þar yfir eða framhjá með jöfnum skrefum. 
Við uppgönguna á stórum hengibrúm yfir ár og gil er vana- 
lega fest upp auglýsing til þess að áminna fyrirliða herflokka 
um að láta liðsmennina hœgja þar á sér, vara þá við að hafa 
þar reglulega hergöngu. Mönnum er það með öðrum orðurn 
vel kunnugt á vorri tíð, að sveiflu-hreyfing sú, er leiðir af 
reglubundnu fótataki fjölmennra fylkinga á hergöngu, getr 
háskalega veikt stór og mikil mannvirki, sem komið hefir verið 
upp og um búið samkvæmt fullkomnustu reglum nútíðar- 
verkfrœðinga. Má ekki ætla, áð eins hafi verið fyrir meir 
en þrjú þúsund árum ? 

Lofthristingr af skothríð úr fallbyssum eða af grjót- 
sprenging í nánd við múrveggi verðr einatt á vorum dögum 
orsök þess að veggirnir springa, þrátt fyrir það þótt mjög 
sterklega sé um þá búið. Þetta kemr á þessari tíð fyrir bæði 
í Evrópu og Ameríku. Er ekki góð og gild ástœða fyrir 
þeirri ætlan, að eins hafi verið í Kanaan forðum daga ? 

Eftir því er að muna, að undirstaða Jeríkó-borgar og 
svæðið þar út frá var ekki eins og þar sem Petra*) stóð eða 
bœirnir sumir í Efra Egyptalandi, samfelld hörð klöpp. Jarð- 
vegrinn meðfram Jórdan hið neðra og umhverfis Dauðahafið 
var víða jarðbik og asfalt. A því svæði er og mikið um olíu- 
brunna. Fyrir þær sakir hafa titrandi loftöldur, sem koma í 
samfellu, mjög mikil áhrif á landið þar. Enn fremr er þess 
að gæta, að borgarmúrar þeirrar tíðar í því landi voru ekki til 

*) Petra (þ. e.: Klettborg) var lengi höfuðból í Edomslandi og lá í hvylft 
einni í Seirsfjalli suðr frá Dauðahafinu. 



132 


þess gjörðir að vera vörn gegn skothríðum eða púðrsprettg- 
ingum. Efni slíkra múra var vanalega tígulsteinn óhertr í 
eldi, úr leir eða moldarleðju og jarðbiki. Til þessa alls þarf 
að taka tillit, þegar um öfl þau er að rœða, sem líklegt er að 
hafi haft eyðileggjandi áhrif á slík mannvirki. 

Eftir fyrirmælum drottins umkringdu ísraelsmenn borg- 
ina og gengu í reglubundinni hergöngu með prestunum blás- 
andi í lúðra sína í broddi fylkingar sex daga hvern eftir annan 
umhverfis borgarmúrana. Aldrei var snúið til baka á her- 
göngunni, og aldrei hœgðu menn á sér til þess að draga úr 
lofthristingnum. Annað eins afl hlýtr að hafa haft áhrif, sem 
um munaði. A sjöunda deginum var þessi jafna herganga 
gjörvalls fólksskarans umhverfis múrana endrtekin sjö sinnum. 
Loftsveiflurnar, sem af þessu leiddu, svona margar og svona 
reglubundnar í sífellu, hljóta að hafa haft það í för með sér, 
að annað eins mannvirki og borgarmúrar þessir hafi tekið að 
skjálfa og riða. Og þetta kom eins og í ofanálag á áhrif þau, 
sem rósemi hinna trúarsterku fjölmörgu umsátrsmanna og hið 
óbifanlega traust þeirra á drottni hafði á hugi heiðingjanna 
innan borgar. 

Eftir allan þennan undirbúning, sem guð sjálfr stýrði, 
kom allt í einu feikna-mikill brestr eða dynr samfara því, er 
gjörvallr hinn aðsœkjandi herskari œpti óp eitt mikið, sem 
skar í eyrun og klauf loftið sundr. Fyrirfram hafði mönnum 
ísraels öllum verið sagt, að þegar prestarnir með lúðrblæstri 
gæfi merki, þá skyldi þeir œpa hið mikla óp. Þá er hið rétta 
augnablik var komið, kallaði Jósúa til fólksitts og sagði : 
,,Œpiðheróp! Drottinn hefir gefið yðr borgina. “ Og — 
,,þegar það heyrði lúðrahljóminn, œpti það heróp mikið. 
Múrarnir hrundu þá, og fólkið gekk inn í borgina, hver hið 
gegnsta fram undan sér. Þannig unnu þeir borgina“ (Jós. 6, 
20. 21). Þeir, sem af eigin reynd vita, hvílíkt voða-afl lá í 
herópi norðanmanna eða sunnanmanna í hinni miklu borgara- 
styrjöld vorri, geta vel skilið, hvílík áhrif það hefir, þegar tíu 
þúsund munnar hrópa út í loftið af öllum mætti á sama 
augnabliki. 

Á þennan hátt virðist drottinn hafa veitt herskörum ísra- 



133 


elsmanna mátt til þess aö vinna Jeríkóborg. KraftaverkiS 
var fólgið í fyrirmælum þeim, er kornu frá drottni, en ekki í 
því, hvernig Jósúa lét þeim framfylgt. Þekking nútíöarinnar 
og ávöxtr sá, sem hún hefir borið til framfara, hjálpar oss til 
aö skilja þaö, sem Jósúa gat enga grein gjört sér fyrir. En 
kraftaverkiö er engu aö siðr kraftaverk fyrir þaö, þótt guS 
hafi sýnt oss, hvernig á því stóö, að hann gaf fyrirskipanir 
þær til þess aS koma því fram, sem Jósúa fékk frá honum, en 
skildi ekki. Eg hlustaöi eitt sinn á fyrirlestr, sem dr. Joseph 
Leidy, hinn frægi náttúrufroeSingr, hélt á opinberri samkomu. 
Var hann þar að útskýra heilbrigSis-fyrirmælin í lögmáli Mós- 
esar, og komst hann þá svo að orði: ,,Eg veit ekki, hvernig 
á því stendr ; en þaS vekr undran vora, aö svo viröist sem sá 
maðr — Móses—hafi á einhvern hátt á þeirri fornu tíS gefiS 
þær fyrirskipanir, sem nú er sýnt að eru algjörlega samhljóSa 
beztu og fullkomnustu kenningum náttúrufrœSinga á allra 
síðustu tímum. “ En þaS er engin sönnun fyrir því, aS drott- 
inn hafi ekki framkvæmt kraftaverk á dögum þeirra Mósesar 
og Jósúa. Og fögnum yfir því, aS hann er til þess búinn aö 
láta sama mátt og sama kærleik koma fram oss til handa sem 
þeir sér til fagnaöar af hans hálfu reyndu á sinni tíö. 

Hin ,,hærri kritík“. 

Eftir séra Rúnólf 31arteinsson. 


m. 

Nú vil eg leyfa mér aS minnast nokkuS á fyrirlestr séra 
FriSriks J. Bergmanns í ,,Aldamótum“ (xi. árg.). Því verðr 
ekki neitaö, aS sá fyrirlestr er oss, sem aöhyllumst hina 
gömlu skoöan á biblíunni, mikið hryggSarefni. Reyndar 
kemr höfundrinn þar fram meö stakri kurteisi og hógværS. 
Hann talar þar meS hinni mestu stilling og gætni um þetta 
ágreiningsatriöi gömlu og nýju skoðanarinnar á biblíunni. 
Hann getr ekki einungis umboriö það, aS honum sé mótmælt, 
heldr lætr hann beinlínis í Ijósi ánœgju sína yfir vörninni til 
su Snings go'mlu skoöaninni, sem átt hefir sér staö hér vestra 



134 


og óskar eftir því aö hún haldi áfrarn. Þrátt fyrir þetta fyllir 
hann í þessum fyrirlestri flokk þeirra, er andœfa gömlu skoS- 
aninni, og þaS þykir oss sárt, þar sem svo mikils metinn 
bróSir vor á í hlut, ekki sízt sökum þess, aS vér höfSum 
ástœSu til, af fyrirlestri hans um gamla testamentiS og rit- 
deilu hans viS Helga Pétrsson um sköpunar- og syndaflóSs- 
söguna, aS telja hann einn hinna öflugustu varnarmanna 
gömlu skoSanarinnar í kirkjufélagi voru. 

ÞaS aS vér skulum telja annaS eins og þetta hryggSar- 
efni er af talsmönnum nýju skoöanarinnar sjálfsagt álitiS 
þröngsýni eSa veikleiki. BæSi séra Jón Helgason og Einar 
ritstjóri Hjörleifsson hafa kveSiS upp dóma sína yfir oss 
kirkjufélagsmönnum fyrir þaS ófrjálslyndi, sem þeim finnst 
koma fram hjá oss í því, aS vilja síSr fá inn í félag vort 
presta, sem berSist á móti oss í þessu þýSingarmikla máli. 
Reyndar var þaS nú aö eins einn prestr vor, sem talaSi 
þannig, og hann talaSi í sínu eigin nafni, en ekki í nafni 
kirkjufélagsins. En þótt allt kirkjufélagiS hefSi látiS þetta í 
ljósi, hefSi þaS þó veriS undarlegt af þessum vinum vorum á 
íslandi aS tala eins og þeir gjörSu. 

Eg get skiliS þaS, aS þeir telji skoSan vora á biblíunni 
háskalega ranga og aS þeir ímyndi sér, aS sú skoSan vor hafi 
mjög illar afleiöingar í för meS sér í baráttu vorri fyrir kristin- 
dóminum. Mér getr skilizt, aS þeir hugsi, aS sín skoöan 
muni verSa til hinnar mestu blessunar fyrir kristindóminn. 
En þaS finnst mér óhe/rilegt skilningsleysi hjá þeim, aS geta 
ekki rennt grun í þaS, aS vér stöndum eins aS vígi gagnvart 
vorri hliö málsins, aö vor skoöan á biblíunni er oss óumrœSi- 
lega dýrmæt, og aS vér teljum nýju skoSanina hættulega 
villu. Er þaö þá nokkurt ófrjálslyndi af oss, þótt vér ekki 
viljum menn inn í kirkjufélag vort til þess aS kenna opinber- 
lega þaS, sem vér álítum háskalegt og ósatt ? Hvernig get- 
um vér veriö sjálfum oss samþykkir, ef vér vildum aSra eins 
meiningarleysu ? Aö heimta slíkt af oss er sama sem aö fara 
fram á þaS, aS vér vinnum á móti vorri eigin sannfœring, eSa 
aS vér leggjum ekkert upp úr því, sem vér sjálfir segjum aS 
sé sannfœring vor. Önnur eins framkoma og þessi gefr grun 



*35 


um þaS, aS sannfœringin hjá talsmönnum nýju skoSanarinnar 
sé ekki mjög sterk, aS þeir ieggi ekki mikiS upp úr sinni sann- 
fxring, úr því þeir ætlast til þess, aS vér lítilsvirSum skoSan 
vora. Ekki er heldr alveg laust viS, aS þaS bóli á þessu í 
fyrirlestri séra FriSriks. Hann segir á einum staS : ,,Hugr 
minn hneigist til hins nýja, eins og þegar er kunnugt. “ Sam- 
kvæmt þessu er hann fremr óákveSinn,—ekki ákveSinn í hinni 
nýju guSfrœSi. ÞaS er ekkert undarlegt, þótt maSr sé ekki 
ákveSinn gagnvart nýrri stefnu,og er ekkert út á þaS aS setja. 
En svo kemr fyrirlestrinn í heild sinni meS mjög ákveSna 
,,hærri kritík‘‘, og hvergi verSr, aS mínu áliti, annaS séS en 
aS þar komi fram höfundarins eigin skoSanir. Eftir því er 
höfundrinn hikandi eSa óákveSinn í sínum eigin skoSunum. 
Meira aS segja hyggr hann sumt af því muni rangt vera, 
álítr ,,miklar líkur til, aS ýmislegt breytist og þokist aftr 
nær hinu gamla“. ÞaS er ekki laust viS, aS þaS sé ofr lítill 
hálfvelgjukeimr aS þessu. ÞaS lítr ekki út fyrir, aS þaS sé 
mjög sterkt sannfœringarafl í þessu. I svona alvarlegu máli 
ætti menn ekki aS koma fram fyrir almenning meS skoSanir 
sínar fyrr en þeir eru algjörlega sannfœrSir um aS þær sé 
réttar, og þaS eru menn ekki, ef menn álíta, aS þær breytist. 

Mergrinn málsins í fyrirlestrinum er þaS, aS þessi nýja 
guSfrœSi sé ekkert annaS en söguleg rannsókn biblíunnar, og 
sé því aS eins brot af hinum sögulegu rannsóknum, sem beitt 
hafi veriS á öllu sviSi bókmenntanna og mannkynssögunnar 
hina síSastliSnu öld. Þessa sögulegu rannsóknaraSferS telr 
höfundrinn hinn eina veg aS sannleikanum. Hann álítr al- 
gjörlega óhætt aS trúa vísindainönnunum fyrir rannsókn biblí- 
unnar til endilegrar úrlausnar, þvf þótt einhverjar villur kunni 
aö slœSast inn, muni brátt koma leiSrétting á þeim. ,,Þa 5 
er eSli vísindanna aS leiSrétta sig sjálf“— segir höfundrinn. 
Af þessum ástœSum álítr hann, aS hér eftir hljóti ,,uppruni, 
tilorSning og myndun hins helga ritsafns aS hvíla á söguleg- 
um grundvelli“. Hann er því fullviss um, aS niSrstaSa þess- 
ara rannsakenda sé svo nálægt óyggjanda sannleika, aS hættu- 
laust sé fyrir alla aS fallast á mál þeirra. MeS öSrum orSum: 
ú- því sögulegir rannsakendr hafi fundiS sannleikann í mann- 



13Ö 


kynssögunni, þá sé sjálfsagt aö álíta, aö þeir hafi uppgötvað 
sannleikann að því er biblíuna snertir. Svo er því bœtt viö 
eins og beinu áframhaldi af þessu, hvernig farið hafi verið 
með nýja testamentið á síðastliðinni öld. Rannsókn hafi 
verið hafin í sambandi við það af sömu tegund og nú á sér 
stað í sambandi við gamla testamentið. Sú rannsókn hafi 
haft blessunarríkar afleiðingar. Eins muni fara með þá rann- 
sókn gamla testamentisins, sem nú stendr yfir. Þannig er 
þá röksemdafœrslan, og má segja, að hún sé heldr góð, þótt 
hún hafi sínar veiku hliðar. 

Ekki dettr mér í hug að draga neitt úr því mikilvæga 
starfi, sem unnið var á sviði mannkynssögunnar síðastliðna 
öld. Eg er yfir höfuð að tala alls ekki á móti neinni rann- 
sókn. Eg'vildi helzt, að allir menn í heimi væri vísindalegir 
rannsakendr. Hafi allir slíkir menn þökk og heiðr fyrir öll 
þau sannindi, sem þeir á þann hátt grafa upp og leiða í ljós. 
En eg vil gjöra greinarmun á rannsókn og sannleika. Það er 
eins og þessum nýju mönnum sé nóg, ef það að eins heitir 
rannsókn. En það er engan veginn víst, að öll rannsókn 
komi með sannleika. Það er ekki alveg víst, þó rannsóknin 
hafi rétt fyrir sér í einu, að hún hafi satt að mæla í öðru. Það 
er ekki endilega áreiðanlegt, að núverandi gamla testamentis 
rannsókn sé í aðalatriðum rétt, þótt önnur henni alveg 
óskyld rannsókn, unnin af öðrum mönnum, hafi leitt í ljós 
mörg sannindi í sambandi við mannkynssöguna. 

En auk þessa, sem hér hefir verið sagt, eru fleiri ástœður 
fyrir því, að niðrstaða höfundarins hvílir á veikum grundvelli. 

Fyrst er það, að mannkynssögu-rannsóknin er að miklu 
leyti til lykta leidd, þar sem gamla testamentis rannsóknin 
aftr á móti stefidr yfir. Þótt mörgum spurningum sé enn 
ósvarað í mannkynssögunni, má þó svo að orði komast, að 
það sé búið að ganga þannig frá sögu flestra menntaðra þjóða, 
að aðalatriðum í sögunni af viðburðum liðinna alda verði 
aldrei mikið breytt. En um gamla testamentis rannsóknina 
er það að segja, að enginn getr enn sagt, hvernig niðrstaðan 
muni verða, þegar henni er lokið. Það er því ekki réttlátt að 
bera verk, sem í aðalatriðum er þegar til lykta leitþsaman við 



137 


hálfunnið verk. Svo get eg ekki aö því gjört, aS mér finnst 
séra Friðrik gjöra of mikið úr því, hvað rannsóknin hafi um- 
turnað mannkynssögunni. Mjög margt varð fyrir hana skýr- 
ara og menn sáu ástœður fyrir viðburðunum miklu ljósar en 
áðr ; en eg held aðalatriðin hafi verið mikið til hin sömu eftir 
sem áðr. Þótt stundum kœmi fram stórkostlegar byltinga- 
öldur, hjöðnuðu þær að mestu leyti niðr, og víst er um það, 
að rannsóknin hefir ekki neitt líkt því eins mikið umturnað 
mannkynssögunni eins og ,,hærri kritíkin“ hyggst nú að 
gjöra við gamla testamentið. 

I öðru lagi fær séra Friðrik ekki mikinn stuöning af sögu 
nýja testamentis rannsóknarinnar. Eins og hann getr um 
gekk nýja testamentið á síðastliðinni öld í gegn um hreins- 
unareld rannsakendanna. Það voru guðfrœðingarnir við há- 
skólann í Tybingen á Þýzkalandi, sem voru í broddi fylkingar 
í þeirri rannsókn. Verk þeirra í sambandi við nýja testa- 
mentið var yfir höfuð nákvæmlega hið sama, sem nú er verið 
að vinna í sambandi við gamla testamentið. Þeir héldu því 
fram, að allar bœkr nýja testamentisins, að undanteknum 
einum fjórum, væri ritaðar seinna en áðr hafði verið haft 
fyrir satt og af öðrum höfundum. Þær fjórar bœkr voru bréf 
Páls til Rómverja, Korintumanna og Galata. Þessar raddir 
létu til sín heyra um alla kirkjuna, og var lengi um þær kenn- 
ingar barizt. En hver varð svo árangrinn af öllu því starfi ? 
Séra Friðrik er víst trúanda til þess að segja hann ekki minni 
en hann var. Frásögn hans ber eðlilega vott um það, að 
hann reynir til þess að sýna árangrinn í sem fegrstu ljósi, 
því hann segir meðal annars : ,,Nýja testamentis rannsókn- 
in hafði í sannleika mikinn og fagnaðarríkan ávöxt í för með 
sér. “ En hans eigið svar upp á spurninguna: Hver varð 
árangrinn ?—, er þó ekki annað en þetta : ,,Sá, að hin 

mannlega hlið á frelsaranum.. .. kom ljóst og greinilega 
fram. “ En það þarf enga ,,hærri kritík“ til þess að leiða 
það í Ijós. Það þarf ekki að breyta neitt um höfunda til 
þess, ekkert að raska hugsan manna um það, hve nær bœkrn- 
ar hafi verið fœrðar í letr. Það þarf ekki að breyta kenning- 
unni um guðlegan innblástr hið allra minnsta til þess að sjá 



138 


frelsarann í biblíunni sem mann um leið og hann er guS. Til 
þess þarf ekkert annaS en lesa blátt áfram það, sem stendr í 
nýja testamentinu. Þar eru allar þær myndir af manndómi 
frelsarans, sem til eru. Nýja testamentis rannsóknin upp- 
götvaði ekki neinar lýsingar á hinni mannlegu hlið frelsarans 
fyrir utan nýýa testamentið. 

Að séra Friðrik bendir ekki á neinn meira ávinning af 
nýja testamentis rannsókninni en þetta bendir heldr til þess, 
að hún hafi ekki orðið sigrsæl. Enda er það rétt. Nýja 
testamentið kom úr þessum hreinsunareldi hér um bil eins og 
það stóð áðr. Sömu höfundarnir voru almennt viðrkenndir 
eins og áðr en rannsóknin var hafin, og menn voru nú jafnvel 
enn sannfœrðari en áðr um það, að bœkrnar flestar hefði 
verið skrásettar á þeim tíma, sem kirkjan hafði almennt 
trúað. Vér, sem fylgjum gömlu skoðaninni, megum því vel 
una við það, að núverandi rannsókn gamla testamentisins sé 
líkt við nýja testamentis rannsóknina. 

En satt er það, að nýja testamentis rannsóknin hafði 
ýmislegt gott í för með sér. Hið sama höfum vér talið sjálf- 
sagt, að því er snertir hina núverandi ,,hærri kritík“; því 
drottinn franrleiðir gott jafnvel af illu. 


Drottinn kallar. 

Prédikan eftir séra Björn B. Jónsson. 

(Flutt í Fyrstu lút. kirkju í Winnipeg, 21. Sept. 1902, og birt hér 
eftir áskoran frá ritstjóra ,,Sam. “). 

Texti: I. Samúelsbók, 3. kap. 

Enginn þáttr mannkynssögunnar er eins lærdómsríkr og 
saga guðs útvöldu þjóðar, Gj'ðinga, í fornöld. Hvergi sést 
eins ljóslega samband orsaka og afleiðinga, eins og þar. 
Hvergi kemr guð almáttugr eins bersýnilega fram í sögu 
mannkynsins, eins og þar. Saga Gyðinga er undr marg- 
breytileg. Stundum rís þjóðin hátt upp yfir sjávarflöt þátíð- 
arinnar og gnæfir til himins, en stundum sígr hún niör af hæð 
trúarlegra og siðferðislegra yfirburöa sinna, niðr að jafnsléttu 



139 


annarra þjóöa. Og stundum kemr þaS enda fyrir, a 5 hún 
sígr enn lengra niðr. 

Það var á einni slíkri niðrlægingartíð, að það gjörðist, 
sem frá segir í kapítulanum úr fyrri Samúelsbók, sem hafðr er 
hér fyrir texta. Það var í lok dómaratímabilsins, eftir að 
Gyðingar höfðu búið í fyrirheitna landinu nærri því 300 ár frá 
því, er þeir komu þangað frá Egyptalandi. Aðal-stjórnarsetr 
og guðsþjónustustaðr landsins er nú borgin Síló. Þar gegnir 
öldungrinn Elí bæði dómara og æðsta prests embætti. Þegar 
saga þessi gjörist, er hann orðinn háaldraðr maðr. Elí hefir 
víst verið sérlega guðhræddr og góðr rnaðr, en hann skorti 
þrek til að kœfa niðr hina sívaxandi óreglu og siðspilling, er nú 
var komin fram meðal lýðsins og einkum sjálfrar prestastéttar- 
innar. Elí átti tvo sonu ; hét annar Hofní og hinn Píneas. 
Þeir voru báðir prestar og þjónuðu í Síló, og er að sjá sem 
þeir hafi verið búnir að taka mest ráðin af föður sínum ; þeir 
voru hræðilega siðspilltir menn. Þeir hugsuðu eigi um annað 
en að ábatast sjálfir á guðrœknis-athöfnum þeim, er þeir 
höfðu um hönd, og fylgdu aðrir prestar dœmi þeirra. Auk 
þess höfðu þeir margar svívirðingar í frammi. Elí fékk hér 
ekki rönd við reist. Hann hafði ekki agað syni sína meðan 
þeir voru ungir, og nú réð hann ekkert við þá. Elliár hans 
urðu því eymdarár og dauði hans ömurlegr. 

Það var ekki að undra, þótt dimmt væri yfir landi og 
þjóð, þar sem svona var ástatt. Enda segir svo hér í textan- 
um : ,,Og orð drottins var sjaldgæft á þeim dögum ; vitranir 
voru sjaldgæfar. “ Kennimannastéttin var spillt og ónýt ; 
guðs orð var gleymt eða rangfœrt; guð almáttugr horfinn út 
úr sögunni. Astandið hefir verið að sínu leyti eins og var í 
kirkjunni kristnu á dimmu öldunum rétt á undan siðabótinni 
lútersku. Spilling, eymd og dauði varyfirlandi og lýð, sökum 
þess að ,,guðs orð var sjaldgæft“. Garnli dómarinn Elí 
fékk eigi að gjört, en syrgði og grét ástandið. 

En guð hefir ekki gleymt sínu fólki ; hann uppvekr mann 
til að leiða það út úr myrkri til ljóss. 

Upp við rœtr Efraim-fjalls, í Rama, búa hjón nokkur, 



140 


ráðvönd ogguðhrædd. MaSrinn heitir Elkana, en konan Anna. 
Arlega koma þau til Síló til að fœra guSi fórnir. Á öllu sést,að 
þau þau eru einkar bcenrœkin; en þau búa yfir mikilli sorg : þau 
eiga ekkert barn. Anna tók sér þaS svo nærri, aS hún grét oft og 
sinntiekki fœSu. Henni hefir, ef til vill, verið storkaS ogskap- 
raunaS af öSrum konum, því meSal ísraelsfólks þótti þaS van- 
virða mikil aS vera óbyrja. Hún bar samt harm sinn í hljóSi. 
En þegar hún var á bœn í guðs húsi, tjáSi hún guSi sorg sína. 
Eitt sinn, er hún kom til Síló meS fórnir sínar, fann Elí prestr 
hana á bœn í bústaS drottins. Hún baSst fyrir á þessa leiS : 
,,I)rottinn allsherjar ! ef þú lítr á eymd þinnar ambáttar og 
minnist mín og gleymir ekki þinni ambátt, og gefr þinni am- 
bátt son, þávileggefahann drottni alla hans líf- 
daga. “ Elí hughreysti hana og fullvissaði hana um, aS 
guð ísraels myndi heyra bœn hennar. Og guS bœnheyrSi 
hana. Næsta ár kom Elkana einn aS fœra fórnir, en Anna 
var heima, því nú hafSi hún nýfœtt barn á brjósti, og kvaSst 
eigi mundu fara til Síló fyrr en hún hefSi vaniS það af. 
Hún nefndi son sinn Samúel, sem þýSir ,,gu 5 heyrir“,—,,því 
frá drottni hefi eg fengiS hann meS bœn“, sagSi hún. Og er 
hún síSar hafði vanið sveininn af brjósti, fór hún meS hann til 
Síló, aS bera þar fram þakkarfórn sína. Hún fœrði Elí 
sveininn og mælti : „Um þennan svein baS eg, og drottinn 
veitti mér bœn mína, sem eg baðhannum; líka vil eg 
ljá hann drottni; svo lengi sem hann lifir sé 
hann guði léðr. “ Og svo söng hún hinn fagra lofsöng 
sinn. ■— Þetta er frásagan um fœSing Samúels, þessa ágæta 
manns. Hann var bœnarbarn. Hann fœddist í heirni bœn- 
arinnar og ólst upp í þeim heimi frá fyrstu œsku. — En hvílík 
móSir, hún Anna ! Hve marga presta, hve marga drottins 
þjóna myndum vér hafa vor á meðal, ef margar væri 
mœSrnar hjá oss Önnu líkar, guðelskandi og bœnheitar sem 
hún ! 

Samúel átti góða foreldra, en svo fékk hann líka gott 
uppeldi. Þegar í œsku var sveinninn látinn þjóna í „bústaS 
drottins“. Þar var hann látinn gjöra smávik þau, er drengir 
geta gjört. Gæfa Samúels á rót sína að rekja til þessa upp- 



eldis hans, ekki síSr en til foreldranna. Sé börnin upp alin í 
musteri trúarinnar og látin þegar í bernsku ,,þjóna“ í drottins 
húsi meS heilagri lotningu, þá eru fengnar miklar líkur fyrir 
því, aS þau haldi áfram aS vera þjónar drottins, þegar þau 
vaxa upp. Slíka þjónustusemi eiga drengir vorir einnig aS 
læra, og er’þeim gefiS hiS bezta tœkifœri til þess í sunnudags- 
skólunum og bandalögunum. 

Þannig ólst sveinninn Samúel upp hjá gamla prestinum 
Elí. Hann var hreinn í hjarta og siSsamr; unni Elí honum 
því hugástum og huggaSi sig viS hann í mótlæti sínu. Svo 
var þaS eitt sinn eftir aS Elí var orSinn gamall og blindr, en 
sveinninn var tólf vetra (eftir því, sem Jósefus segir), að 
Samúel er aS vanda í bústaS drottins og heyrir allt í einu 
aS kallaS er á hann meS nafni. ÞaS var nótt og enginn á 
ferli; dimmt var úti, en inni hjá Samúel logaSi enn á ,,lampa 
drottins“.— Sæll er hver sá drengr, sem ávallt lætr loga hjá 
sér á lampa drottins. — ÞaS var guS sjálfr, sem var aS kalla 
á þennan hjartahreina og velgefna dreng ; en Samúel hélt þaS 
væri fóstri sinn Elí. Hann flýtir sér því til öldungsins og 
segir : ,,Hér em eg; — hví þú kallaöir á mig?“ Elí sagSist 
ekki hafa kallaS, og Samúel fór aftr á sinn staö. Svo var 
aftr kallaö, og aftr kom Samúel til Elí; og í þriSja sinn var 
kallaS, og enn kom Samúel til Elí. Þá skildist Elí þaS, aö 
þaS myndi enginn annar vera en drottinn sjálfr, sem væri aö 
kalla á Samúel, og nú segir hann drengnum, hverju hann 
skuli svara, ef enn á ný veröi kallaö. Þegar Samúel er svo 
kominn á sinn staö, kemr drottinn sjálfr til hans og segir : 
,,Samúel! Samúel!“ Og drengrinn svarar : ,,Tala þú, 
drottinn, því þjónn þinn heyrir. “ Svo talaöi drottinn viS 
Samúel og birti honum vilja sinn. Og Samúel gjörSist þjónn 
guös og erindsreki hans. Öll æfi hans var svar upp á kalliS 
frá guöi; allt lífsstarf hans varö framkvæmd á þessu : ,,Tal- 
aöu, drottinn, því þjónn þinn heyrir. “ 

Og fyrir starf Samúels hófst þjóSin upp úr niörlæging 
sinni til vegsemdar. Samúel er eitt af hinum stóru vega- 
merkjum í sögu Gyöinga. Hann er síöastr dómaranna. Hann 
leggr í rauninni undirstöSuna undir hiö veglega konungsríki, 



í4á 


sem hófst á hans dögum. Samkvæmt skipan frá guði srnurði 
hann Sál til konungs. Og er guðs andi vék frá Sál sökum 
vonzku Sáls, þá fór Samúel að boði guðs til Betlehem og 
smurði þar unglinginn Davíð til konungs eftir Sál. Samúel 
var andlegr faðir Davíðs, og hann var sem faðir þjóðar sinnar 
meðan hann lifði; og þegar hann féll frá, harmaði öll þjóðin 
hann í langa tíð. Með Samúel byrjar líka raunar spámanns- 
embættið í ísrael. Hann er fyrsti spámaðrinn. Þetta bœn- 
arbarn guðhræddu móðurinnar, þessi þjónustudrengr prestsins 
í Síló varð leiðtogi heillar þjóðar, umskapaði allt þjóðlífið, 
kom á reglulegri siðbót í landinu. Svona vitjar góðr guð síns 
lýðs í eymdinni og vekr upp menn til að bjarga .fólkinu. 
Þegar neyðin er stœrst, þá er guðs hjálp næst. 

(Meginmál og niSrlag rœðunnar í næsta blaði.) 

■ ---- ---— 

Trúmálafundir í Minnesota. 

Nýlega hafa verið haldnir samtalsfundir um kristileg trú- 
mál í öllum söfnuðum prestakallsins í Minnesota. Voru á 
þeim fundum tveir prestar, séra Hans B. Thorgrímsen og 
heimaprestrinn þar í prestakallinu. Séra Hans kom þangað 
suðr eftir ósk safnaðanna og upp á þeirra kostnað 6. Nóv. 
Að kvöldi þess dags var hann á trúmálafundi bandalagsins í 
Minneota, er það kvöld hélt reformazíónarhátíð í félagi sínu. 
Næsta dag var samtalsfundr í Vestrheimssöfnuði í Austr- 
byggðinni. Var sá fundr sœmilega sóttr eftir atvikum. Um- 
talsefni á þeim fundi var : ,,Hvað gjörir manninn sælan?“ 
Séra Hans var þar málshefjandi og flutti langt erindi og upp- 
byggilegt. Þrír menn aðrir töluðu á fundinum. Að kvöldi 
þessa sama dags var samskonar fundr haldinn í kirkju St. Páls 
safnaðar í Minneota. Var þar tekið til umtals: ,,Skylda 
kristinna manna að vitna um frelsara sinn“, og hóf séra Hans 
þær umrœður með langri rœðu. Fundrinn var mjög fjöl- 
mennr, en sökum tímaskorts töluðu að eins fáir. Næsta dag 
(laugardag) var fundr haldinn í kirkju Lincoln-safnaðar í vestr- 
byggð prestakallsins, og var hann sóttr í meðallagi vel. Um- 
talsefni var þar hið sama og í Vestrheimssöfnuöi: ,,IIvað 



43 


gjörir manninn sælan?“ Var séra Hans enn aSal-rœðumaör, 
og auk hans töluSu þrír aSrir. Sunnudaginn, sem á eftir fór 
(24. e. trín.), prédikaSi séra Hans í tveim kirkjum, nfl. kirkju 
VestrheimssafnaSar og kirkjunni í Minneota. AS kvöldi 
mánudagsins var trúmálafundr haldinn í Marshall. Voru þar 
rétt allir safnaSarmenn saman kornnir og að auk nokkrir 
menn úr öllum hinurn söfnuðunum. Umtalsefni á þeim 
fundi var : ,,Vor kirkjulegi arfr. “ Auk séra Hans tóku 
þar fjórir menn til máls. — Nokkru eftir miSnætti þá sömu 
nótt lagSi séra Hans á staS heimleiSis, meS kæru þakklæti frá 
söfnuSunum í Minnesota fyrir komuna. B. 

-í- 

Nú er hin nýja þýSing Jóhannesar guðspjalls komin út í 
Reykjavík frá nefndinni, sem þar er aS eiga viS yfirskoSan og 
endrbót íslenzku biblíunnar. GuSspjöllunum öllum er þar meS 
lokiS. Eftir því, sem formaSr nefndarinnar, Hallgrímr bisk- 
up Sveinsson, hefir áSr auglýst, mun séra Jón Helgason hafa 
veriS aSalmaðrinn viS þýðing þessa síðasta guSspjallarits. 
VerS þess er 12 aurar. 

Sama má segja um þýSing þessa guðspjalls eins og 
hinna guðspjallanna, að kostaS hefir verið kapps um aS láta 
hana vera nákvæma eftir frumtextanum gríska. En víSa í 
guðspjallaþýSingum þessum eru óþarfa-breytingar frá því, er 
áSr var í nýja testamentinu íslenzka. Og á stöku stöSum 
hefir nýja þýðingin Orðið ónákvæmari en hin garnla. í því 
tilliti skal bent á Jóh. 1, 23 : ,,Eg er rödd manns, er hrópar 
í óbyggðinni. “ En í nýja testamentinu, sem nú er almennt 
notað af íslendingum, stendr þar: ,,Eg em rödd þess, sem 
hrópar“ o. s. frv. Alveg eins á samsvarandi stöðum í hinum 
guðspjöllunum (Matt. 3, 3 — Mark. 1, 3 — Lúk. 3, 4). Hér 
er ónákvæmni, þótt að eins virðist vera í smáu, og sú óná- 
kvæmni getr haft trúarlega þýðing. 

A hina ónákvæmu þýSing skírnar-innsetningarorSanna 
Matt 28, 19 í hinni nýju útlegging hefir veriS bent af hr. Öst- 
lund, aðventista-trúboSa: ,,Farið og gjörið allar þjóðirnar 
aS lærisveinum með því að skíra þá“ o.s.frv. —í staSinn 
fyrir „skírandi þá“. 



,, LeggiS ne t in“ í Jóh. 21, 6 — í staöinn fyrir netið 
er líklega prentvilla. 

En hvaö er aö segja um Jóh. 1, 14, sem svo hljóðar í 
nýju þýöingunni: ,,Og orðiö varð hold og bjó með oss, — 
og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetins sonar frá föðurn- 
um, —- fullr náðar og sannleika“? 

í Jóh. 18, 5 stendr í hinni nýju þýðing: ,,Eg er hann“. 
En í eldri þýðingunni: ,,Eg em hann“. Það hefir víst þótt 
of fornyrt. En myndi þá ekki orðmyndin ,,jartegn“ (2, 11 
og 4, 54) vera of forneskjuleg? í stað þess orðs er annars 
oftast í guðspjallaþýðingum þessum haft ,,tákn“ eða ,,teikn‘y 


' 


LEIÐRÉTTING : Eftir að lokið var prófarkarlestri á 
sfðasta blaði ,,Sam. “ hefir við prentanina á hinum síðar 4 
kirkjuvígslusálmi hr. Magnúsar Einarssonar (bls. 127), fallið 
burt úr upphafi 5. hendingar 4. vers upphrópunarorðið ó (,,ó, 
þau gœði! ó, þaðfœði!- 1 ). Síðar höfum vér komizt að því, 
að höfundrinn ætl^ðist til, að tvær síðustu hendingarnar í 
þeim sálmi (,,virzt að blessa“ o.s.frv.) væri þríteknar. 

BÓKAGJAFIR tíl bókasafns kírkjufélagsins: a) frá hr. Jóni Benja- 
mínssyni í Pembina, N.-Dak.: Lærdómslista-Félagsrit 2., 3. og 4., 5. og 
6., 7. og S., 9. og 10., xi. og 12. bd., Khöfn 1780—1792, og 15. (óbd.). Orða- 
bók Gunnl.' Oddsens. Kh. 1819 (óbd.). Ó. Stephen«en: Stutt Undirvísun í 
Reikningslistinni. Kh. 1785. Atli, búnaðarrit séra Björns Halldórssonar. 

• Hrappsey 1780 (óbd.). Um sannrar guðhræðslu uppbyrjun og framgang. 
Frumrituð á ensku [Philip Doddridge: The Rise and Progress of Religion in 
the Soul. 1745], en þýdd á íslenzku (úr dönsku) af séra Jóni Jónssyni (í 
Möðrufelli). Kh. 1839 (óbd.). Partr af xii. deild Árbóka Espólrns (óbd.). 
b) fráhr. Stefáni Scheving í Winnipeg: Vídalíns postilla, 9. útg. Hól- 

um 1776. _. 

Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar“. 


vmíri t tós'“— hiS kirkjulega mánaSarrit þeirra séra Jóns Heleasonar oe Haralds Níels- 
■ souarl Reykjavík-til sölu í bókavej-zlan H. S. Bardals í Winmpeg og kostar 60 cents. 

tilMRFIBIN" eitt fiölbreyttasta o?skemmtilegasta ttmaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
„tlMKmöliN ^ æg . Ver5 40 ctg . hvert hefti Fæst hjá H s. BARDAL, ]. S. Bergmann o. fl. 

ÍSAFOLD" lanv-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar I Ameríku 
' Si.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Winnipeg. er ú tsölumaSr. 


kemr út mánaSarlega, 12 númer a an. 


Jk 

Sunnudagsskólablaðið 


„SAME INGm^ Sam .“ i hverjum mánuði., Ritstjon „Kennarans er séra N. Ste 

Írímr Þorláksson, West Selkirk, Man. ArgangsverS beggja blaSanna aS etns »1 r 
greiSist fvrirfram.— Skrifstofa ,.Sam." : 704 Ross Ave., Winntpeg. Mamtoba, Canada, , 
Utgáfunefnd: ]ón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Olafr S. Þorgeirsson, 
13jö'rn B. Jónsson, N. Stkingrímr Þorláksson._ 


Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 


